Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2010 
www. philippinerevolution. net 


Tupdin ang mga rekisito para sa 
pagsulong ng digmang bayan mula 
estratehikong depensiba patungong 
estratehikong pagkapatas 


Mensahe ng Komite Sentral la estratehikong depensiba patungong estratehi- 
ng Partido Komunista ng Pilipinas kong pagkapatas ang digmang bayan para sa 
pambansang kalayaan at demokrasya laban sa im- 
pinagdiriwang natin ang ika-42 anibersaryo peryalismong US at mga lokal na nagsasamanta- 
I ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipi- lang uri. 
nas sa teoretikong gabay ng Marxismo-Leni- Nagpupugay kami sa lahat ng kadre at kasapi 
nismo-Maoismo sa pamamagitan ng pagpapaniba- 
go ng ating kapasyahang tupdin ang mga nila sa Partido sa ideolohiya, 
pampulitika at iba pang mai F pulitika at organisasyon, sa 
rekisito upang r 7 fi matagumpay nilang pamu- 
isulong mu- f muno sa Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB), National Demo- 
cratic Front of the Philippines 
(NDFP), mga organisasyong 
masa, mga organo ng kapang- 
yarihang pampulitika at sa ma- 
lawak na masa ng sambayanan, 
sa pangingibabaw sa Oplan 
Bantay Laya I at II ng rehi- 
meng US-Arroyo at pag-iipon 
ng lahatang-panig na lakas 
para labanan at gapiin ang 
mga kampanyang panunupil na 
inilulunsad ng rehimeng US- 
Aquino. 
NG Lenar Ang lumalalang krisis ng pan- 
"apa PU AUG a. 4 daigdigang kapitalismo at ng sis- 
4 pi A temang malakolonyal at mala- 
| pyudal ay nagbibigay sa atin 
ng mainam na kalagayan para 
lalong mapalakas ang mga suhe- 
tibong pwersa ng rebolusyon at 
maisulong nang yugtu-yugto 
ang digmang bayan. Walang ka- 
kayahan ang mga naghaharing 
uri ng malalaking kumprador at 
panginoong maylupa na lutas- 
in ang krisis at pinalalala pa 
nga nila ito bunga ng kanilang 
pangangayupapa sa dayuhang 


ng Partido sa pagpapalakas 


monopolyong kapitalismo, ng 
mapandambong nilang katangi- 
an at ng kanilang kalupitan. Hi- 
git kailanman ay mas naghihirap 
ngayon ang mamamayan at iti- 
nutulak sila ng krisis para ipag- 
laban nang puspusan ang kani- 
lang pambansa at demokrati- 
kong mga karapatan at interes. 

Bilang abanteng destaka- 
mento ng uring manggagawa at 
namumunong pwersa ng rebolu- 
syong Pilipino, determinado ang 
ating Partido na magpalakas at 
gabayan sa ibayong pagpapala- 
kas ang iba pang rebolusyonar- 
yong pwersa tulad ng BHB, 
NDFP, mga organisasyong masa 
at mga lokal na organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika. Ang 
paglakas ng lahat ng organisa- 
dong pwersa ng rebolusyon ang 
tumitiyak sa pagsulong ng ma- 
mamayang Pilipino sa bagong 
demokratikong rebolusyon. 

Si Benigno Aquino III ang 
lumitaw na punong kinatawan 
ng mga mapagsamantalang uri 
dahil siya ang nakakuha ng pi- 
nakamalaking pondong pangam- 
panya mula sa kanila, sinuporta- 
han ng mga hari ng masmidya, 
nakapagdaos ng pinakamapan- 
linlang na kampanyang propa- 
ganda at nakinabang sa manipu- 
lasyon ng de-kompyuter na sis- 
tema ng botohan na kontrolado 
ng US. Kaya naman pursigido si- 


BAYAN 


Espesyal na Isyu Disyembre 26, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo at 
balita. Hinihikayat din ang mga mam- 
babasa na magpaabot ng mga puna at 
rekomendasyon sa ikauunlad ng ating 
pahayagan. Maaabot kami sa pamamagi- 
tan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


yang ipagpatuloy ang mga pata- 
karan ng globalisasyong neoli- 
beral na dikta ng US at panatili- 
hin ang neokolonyal at pasis- 
tang estado at suporta para sa 
pandaigdigang gerang terorista. 
Malaking kasinungalingan ang 
pangako niyang iahon ang ma- 
mamayan mula sa kahirapan at 
kapighatian. Gayundin ang kan- 
yang pangakong panagutin ang 
sinundan niyang si Gloria Arroyo 
para sa korapsyon at mga pagla- 
bag sa karapatang-tao. Tiyak na 
magpapatuloy ang karukhaan, 
korapsyon at mga paglabag sa 
karapatang-tao. 

Hindi ikinakaila ng rehimeng 
US-Aquino ang layunin nitong 
wasakin ang rebolusyonaryong 
kilusan sa pamamagitan ng pag- 
tupad sa US Counterinsurgency 
Guide at pagsuporta sa estrate- 
hikong mga layunin ng US na 
nakasaad sa Joint Vision 2020 
na panatilihin ang dominasyon 
nito sa mundo. Ipinagpapatuloy 
nito ang laganap na militarisa- 
syon at mababangis na kampan- 
yang militar na pinakawalan ng 
mga naunang kontra-rebolusyo- 
naryong rehimen. Pero nais ni- 
tong pabanguhin ang reaksyu- 
naryong pwersang militar, pulis 
at paramilitar sa pamamagitan 
ng mas mapanlinlang na saywar, 
demagohikong mga gimik at 
mga kampanyang limos sa mga 
larangang gerilya at iba pang 
lugar kung saan malawak ang 
paglaban. 

Plano ng rehimeng US-Aqui- 
no na gamitin ang negosasyong 
pangkapayapaan nito sa NDFP 
bilang instrumento upang linla- 
ngin ang mamamayan at pwer- 
sahing sumuko ang NDFP. Nag- 
papakana itong ibasura ang ne- 
gosasyong pangkapayapaan ka- 
pag hindi na ito maibabaling sa 
mga kontra-rebolusyonaryong 
layunin ng rehimen. Batid ng 
mga rebolusyonaryong pwersa 
at mamamayan ang mga layu- 
ning ito, kaya bagamat sinisikap 
nilang makuha ang anumang 
maaaring makuha sa usapang 
pangkapayapaan, wala silang 


ilusyon na ang mga layuning re- 
bolusyonaryo ay makakamit sa 
pamamagitan nito lamang o bi- 
lang pangunahing pamamaraan. 
Batid nila na ang kanilang mga 
patriyotiko at demokratikong 
mithiin ay epektibo lamang na 
maitataguyod sa negosasyong 
pangkapayapaan kaalinsabay ng 
nangungunang papel ng dig- 
mang bayan at mga pakikiba- 
kang masa. 

Ang pinakamainam na para- 
an para paglingkuran ang sam- 
bayanan at parangalan ang 
ating mga rebolusyonaryong 
martir at bayani ay isulong ang 
bagong demokratikong rebolu- 
syon sa pamamagitan ng mata- 
galang digmang bayan. Kung 
wala ang hukbong bayang nag- 
lulunsad ng digmang bayan, wa- 
lang anuman ang mamamayang 
Pilipino at hindi nila kailanman 
maaasahang malubos ang paki- 
kibaka para sa pambansang ka- 
layaan at demokrasya. Hindi rin 
nila maaasahang magkaroon ng 
sariling matatatag na base o pi- 
nalayang purok, o maganyak at 
matupad ang posibleng pagli- 
taw ng isang anti-imperyalis- 
tang gubyernong koalisyon. 

Matatag nating pinaninindi- 
gan ang paglulunsad ng dig- 
mang bayan, pagtupad sa mga 
rekisito ng ganap na pakikidig- 
mang gerilya at pagsusulong ni- 
to mula estratehikong depensi- 
ba patungong estratehikong 
pagkapatas sa pamamagitan ng 
pagsamantala sa mga kalaga- 
yang krisis upang pag-ibayuhin 
ang mga taktikal na opensiba, 
ipatupad ang reporma sa lupa at 
buuin ang baseng masa at mga 
lokal na organo ng kapangyari- 
hang pampulitika sa kanayunan. 
Kaalinsabay, hinihikayat natin 
ang mga patriyotiko at progresi- 
bong pwersa sa kalunsuran na 
paigtingin ang kilusang masa. 
Malugod nating tinatanggap 
ang mga aktibistang masang 
nagnanais sumapi sa hukbong 
bayan o kumilos sa kanayunan. 
Kailangang-kailangan sila ng 
masang magbubukid. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


I. Matagalang pandaigdigang depresyon at kaguluhan 


A” daigdig ay kinatatangian ngayon ng matagalang depre- 
syon sa ekonomya at kaguluhan sa pulitika. Patuloy na lumu- 
lubha at lumalalim ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapita- 
lista dahil kumakapit ang mga imperyalistang kapangyarihan sa ga- 
nid na pundasyon ng kapitalistang pagsasamantala at sa dogma ng 
globalisasyong neoliberal. Ang ibinubunga nitong kaguluhang 
pampulitika ay may kaakibat na pag-usbong ng mga tunguhing re- 
aksyunaryo, pagtindi ng terorismo ng estado, dayuhang interben- 
syong militar at mga gerang agresyon. Sa gitna ng lahat ng ito ay 
sumisibol ang paglaban at pagrerebolusyon ng mamamayan. 


Inilantad ng sunud-sunod na 
mga pagpupulong kamakailan 
ng Group of 8, Group of 20 at 
Asia-Pacific Economic Coopera- 
tion ang kalituhan at kainutilan 
ng mga lider ng mga imperyalis- 
tang estado na lutasin ang ma- 
tagalang depresyon sa kani-ka- 
nilang mga ekonomya. Hayagan 
silang nababahala sa mga pro- 
teksyunistang tunguhing tali- 
was sa patakaran ng globalisa- 
syong neoliberal. Kinatatakutan 
nila kapwa ang tunguhing dep- 
lasyon (pagbaba ng mga presyo) 
na ibinubunga ng depresyon at 
ang tunguhing implasyon (pag- 
taas ng mga presyo) na ibinubu- 
nga ng pampublikong paggasta. 

Sa mga imperyalistang ban- 
sa, ginagamit ang mga pondong 
pampubliko para isalba ang ma- 
lalaking bangko at korporasyong 
responsable sa pinakamalalang 
krisis sa ekonomya mula noong 
Malaking Depresyon. Dahil sa 
paggamit sa pampublikong pon- 
do bilang pansalba katambal ng 
mga kaltas sa buwis, nakapag- 
pakita ng tubo ang monopol- 
yong burgesya, laluna ng oligar- 
kiya sa pinansya, at muling na- 

buhay ang mga 

bs. pamilihang 

pampinan- 
sya. Gayun- 
man, pa- 


tuloy na bumabagsak ang pro- 
duksyon at empleyo. 

Lumalaki ang mga pampubli- 
kong depisit at utang. Bunga ni- 
to, ipinatutupad ngayon ang 
malulupit na hakbangin sa pag- 
titipid sa kapinsalaan ng mga 
manggagawa at iba pang mama- 
mayan. Matinding inaatake ang 
mga karapatang pang-ekonom- 
ya, panlipunan at pampulitika 
ng mga manggagawa. Ibinababa 
ang sahod. Ginawang mas ma- 
gastos ang segurong pangkalu- 
sugan. Binawasan ang ayuda sa 
mga walang trabaho at mga 
pensyon. Kinaltasan nang mala- 
ki ang mga serbisyong panlipu- 
nan. 

Ang mga manggagawa ay iti- 
nutulak ng kalunus-lunos nilang 
kalagayan para maglunsad ng 
makauring pakikibaka. Pana-pa- 
nahon silang nagwewelga sa pa- 
palawak na saklaw. Kabilang sa 
pinakananganganib at nabibik- 
tima dahil sa krisis ang mga 
manggagawa, sektor pampubli- 
ko, kabataan at mga migrante. 
Sila rin ang pinakalitaw at pina- 
kamilitante sa mga pangkalaha- 
tang welga at iba pang aksyong 
protesta. Bumabangon ang ka- 
bataang estudyante dahil sa ma- 
lalaking kaltas sa badyet sa edu- 
kasyon at iba pang serbisyong 
panlipunan. Sumusulpot sa iba't 


ilang estado sa US ang mga 


S Bp) kilos-protesta ng milyun- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


milyong mamamayan at lu- 
malaganap ito sa iba pang 
mga bansa. 

Inilalantad ng kilusang 
masa ng mga manggagawa 
at kabataan ang mga ugat 


ng krisis at ibinubunsod nito 
ang pagsulong ng mga progresi- 
bong partidong pampulitika. Pe- 
ro nang-uupat ng sobinismo, ra- 
sismo, diskriminasyon sa relihi- 
yon at iba pang reaksyunaryong 
tunguhin ang monopolyong bur- 
gesya para ikubli ang mga ugat 
ng krisis at ibunsod ang pagsu- 
long ng mga reaksyunaryong 
partido. Nagtatagisan ngayon 
ang mga pwersa ng Kaliwa at 
Kanan sa mga elektoral at iba 
pang anyo ng pakikibaka. 

Ang mga imperyalistang es- 
tado ay lalong nagiging mapa- 
nupil at kumikiling sa paggamit 
ng terorismo ng estado. Establi- 
sado na ang ligal at pampuliti- 
kang imprastruktura para sa pa- 
sismo mula nang umiral ang is- 
teryang anti-teroristang 9/11. 
Pinag-ibayo ng mga imperyalis- 
tang estado ang isterya at pro- 
duksyong pandigma at kasunod 
nito'y pinag-ibayo rin ang inter- 
bensyong militar at mga gerang 
agresyon. Sinasamantala nila 
ang mataas na tantos ng disem- 
pleyo para magrekrut ng dagdag 
na mga tropa para sa kanilang 
mga hukbo at dagdag na mga 
ahenteng pulis para buwagin 
ang mga welga at mga demons- 
trasyon sa lansangan. Lumilitaw 
ang pasismo habang ang mga 
imigrante at mga migranteng 
manggagawa ang pinagbubun- 
tunan ng sisi sa pag-iral ng kri- 
sis. 

Tuluy-tuloy na lumalaki at 
nagiging litaw ang mga kontra- 
diksyon sa hanay ng mga imper- 
yalistang kapangyarihan sa mga 
usaping pang-ekonomya, pam- 
pinansya at panseguridad. Ngu- 
nit namamantini pa rin ng mga 
imperyalistang kapangyarihan 
ang kanilang alyansa laban sa 
mga aping bayan at bansa sa 
mga atrasadong bansa. Anu't 
anuman, ang krisis ay nagbu- 
bunsod ng proteksyunismo sa 
mga imperyalistang bansa. Umi- 
igting higit kailanman ang kum- 
petisyon ng mga imperyalista 


3 


para sa mga pagkukunan ng mu- 
rang paggawa, langis at ibang 
hilaw na materyales, pamilihan, 
paglalagakan ng puhunan at 
saklaw ng impluwensya. 

Diskumpyado ang US sa ten- 
densya ng European Union (EU) 
na alagaan ang sariling mga in- 
teres sa Europe, Asia, Latin 
America at Africa. Ang EU ay hi- 
nahagupit ngayon ng krisis sa 
pampublikong utang dulot ng 
mga bailout (pagsalba sa mga 
naluluging kumpanya) at nagpa- 
tung-patong na paggastang ne- 
oliberal sa mataas na konsumo 
at mga proyektong pang- 
konstruksyon. Patuloy na suma- 
sabit ang Japan sa pundilyo ni 
Uncle Sam sa usapin ng akomo- 
dasyon o pagtutulungan sa kala- 
kalan, pamumuhunan, teknolo- 
hiya at seguridad. Nais naman 
ng US na magsilbi ang Japan bi- 
lang pangontra sa China bilang 
bahagi ng arc of containment o 
hanay para hadlangan ang im- 
pluwensya ng China sa rehiyong 
Asia-Pacific. 

Gayunman, pangunahing 
magkatuwang ang US at China 
sa ilalim ng patakaran ng globa- 
lisasyong neoliberal, kung saan 
ang US ay nagsisilbing panguna- 
hing balon ng puhunan at pa- 
ngunahing pamilihan para sa 
mga murang manupakturang 
pangkonsumo ng China. Ngayon 
ay lalu't lalong sinisisi ng US 
ang China sa pandaigdigang kri- 
sis sa ekonomya at pinansya, at 
nagngangangawa ito na ang 
mga surplas sa eksport ng China 
ang dahilan ng pagkakabaon ng 
US sa utang, at pinatatagal at 
pinalalala ng China ang krisis sa 
pamamagitan ng pagmanipula 
sa salapi upang patuloy na pa- 
murahin ang mga eksport nito. 

Tinatanaw ng US ang China 
bilang kasalukuyan at numero 
unong karibal nito sa usapin ng 
ekonomya at pulitika, sa kabila 
ng katotohanang ang China ay 
isang mahirap na bansa na ma- 
baba ang GDP kada tao, kahit pa 
ang kabuuang GDP nito ay pu- 
mapangalawa na ngayon sa 


4 


mundo. Pinatibay ng China ang 
ilang bahagi ng baseng industri- 
yal na minana nito sa sosyalis- 
mo, ngunit pinahina naman ang 
iba pang bahagi sa pamamagi- 
tan ng pribatisasyon. Malaki 
ang reserba nitong dolyar na gi- 
nagamit nito para mag-eksport 
ng puhunan sa iba't ibang baha- 
gi ng mundo. Ngunit hinahabol 
ng mga kumpanyang US at iba 
pang kumpanyang multinasyu- 
nal ang naturang mga reserbang 
dolyar. 

Napaunlad na ng China ang 
mga makabagong sandata nito 
na hindi basta-basta sa layu- 
ning pandepensa, pero wala pa 
rin itong sinabi sa mga sandata 
ng US para sa layuning pang- 
opensa o panalakay. Nagsisikap 
itong tapatan ang presensyang 
militar ng US sa pamamagitan 
ng pagbubuo sa Shanghai Coo- 
peration Organization, malapit 
na pakikipagkaibigan sa Russia, 
at pagpapasalig sa US sa papel 
nito bilang tagapamagitan ka- 
ugnay ng Democratic People's 
Republic of Korea. 

Ang US ay pinahihina nga- 
yon ng krisis sa ekonomya at pi- 
nansya, gayundin ng mga ge- 
rang agresyon nito sa Iraq at Af- 
ghanistan, at ng sobrang pagka- 
banat ng mga pwersang militar 
nito sa iba pang dako ng mun- 
do. Kaya lumalabas na mahina 
ito kumpara sa China pagdating 
sa East Asia at sa bloke ng mga 
bansang nakikihanay sa Cuba at 
Venezuela pagdating sa Latin 
America. 

Syempre pa, ang pinakanasa- 
salanta ng krisis ng pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista ay 
ang mga atrasadong bansa sa 
Asia, Africa at Latin America at 
yaong mga umurong na bansa sa 
Eastern Europe at ilang republi- 
ka ng dating Soviet Union. Du- 
maranas ng kalunus-lunos na 
pagdurusa ang mga aping bayan 
at bansa sa mga lugar na ito. 
Naghahangad at nakikibaka sila 
para sa pambansa at panlipu- 
nang paglaya mula sa mga im- 
peryalistang bansa at mga lokal 


na nagsasamantalang uri. 

Ang nagsusulong ng pinaka- 
malalaki at pinakamaiigting na 
pakikibaka ay ang mga arma- 
dong kilusan ng mga bayang bi- 
nibiktima ng mga gerang agre- 
syon ng US tulad ng sa Iraq at 
Afghanistan. Ang nangunguna 
naman sa mas matagalang pag- 
rerebolusyon ay ang mga parti- 
dong Maoista na nagsusulong o 
naghahandang maglunsad ng 
digmang bayan para sa pamban- 
sang paglaya at demokrasya sa 
iba't ibang kontinente. Nagsisil- 
bing huwaran ang mga digmang 
bayan sa India, Pilipinas, Turkey 
at iba pang bansa. May mga par- 
tido ring hayag na nagpapakila- 
lang Marxista-Leninista tulad ng 
sa Colombia na ilang dekada 
nang nagsusulong ng rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka. 

Ang pagkagapi ng Tamil Ti- 
gers ay bunga ng mga kamalian 
sa estratehiya at taktika, ngunit 
hindi nito sinasarhan ang mu- 
ling paglitaw ng rebolusyonar- 
yong armadong pakikibaka sa 
Tamil Eelam at Sri Lanka. May 
bago nang rebolusyonaryong 
pamunuan na  nagdeklarang 
ipagpapatuloy ang digmang ba- 
yan doon. Ang partidong Maois- 
ta sa Nepal ay nasa sangandaan 
ng pag-angkin sa gubyerno sa 
pamamagitan ng parlamentar- 
yong pakikibaka at mga pag- 
aalsang masa, o ng pagpapatu- 
loy ng matagalang digmang ba- 
yan. 

Marami pang lilitaw na arma- 
dong rebolusyonaryong kilusan 
sa iba't ibang kontinente at 
bansa dahil sa matagalang krisis 
at mga epekto nito, tulad ng 
papalubhang mga anyo ng 
pang-aapi at pagsasamantala, 
mas marami pang gerang agre- 
syon laban sa mamamayan at 
tumatalim na mga kontradik- 
syon sa hanay mismo ng mga 
imperyalistang kapangyarihan. 
Ang papalubhang krisis ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalis- 
ta ay paborable sa armadong re- 
bolusyon ng sambayanang Pili- 
pino. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


II. Lumalala ang palagiang krisis ng bulok na sistema 


atuloy na lumulubha ang palagiang krisis ng sistemang malako- 

lonyal at malapyudal bunsod ng krisis ng pandaigdigang siste- 
mang kapitalista. Higit kailanman, ang Pilipinas ay nakaasa sa 
pag-eeksport ng hilaw na materyales, migranteng paggawa at ma- 
nupakturang mababa ang dagdag-halaga at napakababa ng presyo 
ng mga ito ngayon sa pandaigdigang pamilihan. Higit kailanman, 
ang Pilipinas ay hinahagupit ng mga depisit sa kalakalan at nama- 
malimos ng mga dayuhang pautang sa mas mabibigat na kundisyon 
at mga pamumuhunang portfolio sa paghahabol ng mas malaking 


kita sa pamilihang pampinansya. 


Walang anumang makabulu- 
hang pagbabago sa pagpapalit 
ng papet na administrasyon mu- 
la kay Arroyo tungo kay Aquino. 
Kumakapit ang rehimeng Aquino 
sa dogma ng globalisasyong 
neoliberal at binabalewala nito 
ang pambansang industriyalisa- 
syon at reporma sa lupa. Naka- 
asa pa rin ito sa dayuhang pa- 
utang para ipagpatuloy ang eko- 
nomyang nakatuon sa paglulu- 
was ng hilaw na materyales at 
sa mga proyektong pang-im- 
prastrukturang magsisilbi sa 
mga korporasyon sa agrikultura 
at pagmimina. Pangunahing 
prayoridad ang ibinibigay nito 
sa pagbebenta sa Pilipinas at 
pag-akit ng dagdag na dayu- 
hang pamumuhunan sa pama- 
magitan ng Public-Private Part- 
nership Program nito. 

Tulad ng sinundan nitong re- 
himen, asal-aliping sinusunod 
ng rehimeng Aquino ang kagus- 
tuhan ng among US sa kampan- 
yang kontra-insurhensya nito. 
Sa laman at lenggwahe ng ba- 
gong plano ni Aquino sa kam- 
panyang kontra-insurhensya-- 
ang Oplan Bayanihan na hahali- 
li sa brutal na Oplan Bantay La- 
ya ni Arroyo--ito ay ang dati pa 
ring asong ulol na nagpalit la- 
mang ng bihis. Nakapadron ito 
at mahigpit na sumusunod sa 
pinakabagong US Counterinsur- 
gencuy Guide, na may kapare- 
hong mga layunin at mga kata- 
ngiang pampakitang-tao. Gamit 
ang mga bagong magagarbong 
islogan, pinagkukumbina nito 
ang lahat ng anyo ng panlilin- 
lang, pambibitag at brutal na 
dahas sa pagsisikap na gawin 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


ang lahat para durugin ang mga 
rebolusyonaryong pwersa. Tulad 
ng mga naunang plano sa kam- 
panyang kontra-insurhensya, la- 
yunin din ng Oplan Bayanihan 
na kontrolin at patahimikin ang 
mamamayan hanggang sa bata- 
yang antas. Sinasabi nito na ang 
diskarteng “pangkabuuan ng 
bansa” at “nakatuon sa mama- 
mayan” na tangan nito ngayon 
ay tunay at mas pangunahin 
kaysa diskarteng militar o “na- 
katuon sa kaaway.” Ang mga pa- 
sistang bala at kahayupan ay 
pinapalamutian ng mga bago ni- 
tong islogan ng pakitang-taong 
pagmamalasakit sa mamamayan 
at paggalang sa karapatang-tao, 
para lamang pagtakpan at big- 
yang-daan ang mga brutal ni- 
tong kampanya ng panunupil la- 
ban sa mamamayan at mga re- 
bolusyonaryong pwersa nila. Sa 
pakay at katotohanan, pinani- 
nindigan ng doktrina at prakti- 
kang pangkontra-insurhensya ng 
US--na mas tahasang isinasaad 
sa mga manwal 
militar--na sa ka- 
huli-hulihan, pa- 
ngunahin pa rin 
ang mga hakba- 
nging militar at 
pwersa. ,. 

Habang lu- Ti 
malakas ang 

rebolusyo- 
naryong kilu- 
san, laluna . fg 


sa gitna ng NG aj PING FD 
papatin- @5 S P LAIA 
ding krisis, NAG f 
ang mga fy 

imperyalis- N 

ta at papet (YN 


TUPAD ) ANG TUNAY W 


LITARISASYON Paa EKSTRAHUDIS YAL 
| SA KANAYGNAN 


na reaksyunaryong pwersa ay la- 
ging bumabaling sa lalu't lalong 
militarista at pasistang pama- 
maraan. 

Alinsunod sa US Counterin- 
surgency Guide, bukambibig ng 
rehimeng US-Aquino ang mabu- 
ting pamamahala, paghahatid 
ng mga serbisyo, kaunlarang 
pang-ekonomya at mga repor- 
mang panseguridad upang mag- 
patupad ng mga programa at 
proyektong batbat ng katiwali- 
an; magpamudmod ng limos pa- 
ra sa layuning pangkontra-insur- 
hensya; pasahulin ang pagkaa- 
trasado ng ekonomya; at ilihis 
ang mga rekurso mula sa eduka- 
syon, kalusugan at iba pang ma- 
hahalagang serbisyong panlipu- 
nan patungo sa militar, ba- 
yad-utang, at pag-uuwi ng tubo 
ng mga korporasyong multina- 
syunal. 

Nakisali sa palabas ang 
World Bank, ang US Millennium 
Challenge Corporation at iba 
pang imperyalistang ahensya sa 
pamamagitan ng pag-aanunsyo 
na papaburan at susuportahan 
nila ang mga estadong may mga 
proyektong pangkaunlarang ka- 
tulad ng ipinamamarali ng Mil- 
lennium Development Goals at 
Conditional Cash Transfers na 
umano'y mag-aangat sa kalidad 
ng pamumuhay ng mamamayan 
at magpapainam sa pamamahala 
at paghahatid ng mga batayang 
serbisyo, ngunit ang tunay na 
layunin ay mapanati- 


1A 1A SA” TIPA; UA 
(TiGiL ANG 


[/ 


ling atrasado at palaasa ang 
mga bansang tatanggap at mai- 
sulong ang adyendang imperya- 
listang neoliberal at pangkon- 
tra-insurhensya. 

Pinagdurusahan ng samba- 
yanang Pilipino ang mga ipina- 
pataw ng rehimeng pinamumu- 
nuan ni Aquino na hinirang ng 
US at mga lokal na nagsasaman- 
tala. Ang sinasabing pagwawagi 
niya sa eleksyon ay itinakda ng 
propaganda, pondo at manipu- 
lasyon ng US at ng pinakamasa- 
sahol na lokal na reaksyunaryo 
sa de-kompyuter na eleksyong 
kontrolado ng dayuhan. Ang re- 
himeng Aquino ay idinidirihe ng 
mga dayuhan at lokal na interes 
na nagdirihe rin noon sa rehi- 
meng Arroyo. Lantad na itong 
kaparis sa esensya ng rehimeng 
Arroyo sa pagkapapet, katiwali- 
an, kalupitan at kasinungali- 
ngan. 

Para daigin sa retorikang 
pangkampanya ang mga kalaban 
niya sa eleksyon, nangako si 
Aquino na uusigin at lilitisin si 
Arroyo at mga kasapakat niya sa 
korapsyon at mga paglabag sa 
karapatang-tao. Ngunit hindi 
matutupad ang pangakong ito 
gaya ng ipinakikita ng likas na 
mga kahinaan at pagbabasura 
ng Korte Supremang dominado 
ni Arroyo sa tinaguriang Truth 
Commission, gayundin ng patu- 
loy na pagkunsinti hindi lamang 
sa mga paglabag ng rehimeng 
Arroyo sa karapatang-tao kundi 
maging sa mga paglabag ng ka- 
salukuyang rehimen mismo. 

Bunsod ng matinding pre- 
syur, kabilang ang mabibigat na 
batikos sa mga gawa-gawang 
kaso, malawak na kahilingan sa 
loob at labas ng bansa, matatag 
na pakikibaka ng mga detenido 
para sa hustisya at ng kanilang 
hunger strike, napwersa ang 
gubyernong Aquino na iurong 
ang mga kaso laban sa Morong 
43 at palayain sila. Dapat pang 
panagutan ng AFP ang inhustis- 
ya, tortyur at pagpapahirap sa 
mga biktima. Hindi pa rin pina- 
wawalang-sala at pinalalaya ng 


6 


gubyernong Aquino ang daan- 
daan pang detenidong pulitikal 
na sinampahan din ng mga ga- 
wa-gawang kaso, kabilang ya- 
ong mga ginagarantiyahan ng 
GRP-NDFP Joint Agreement on 
Safety and Immunity Guarantees 
(JASIG). Hindi pa nito binibig- 
yang-hustisya ang libu-libong 
biktima ng mga paglabag sa ka- 
rapatang-tao. 

Malinaw ang mga palatanda- 
ang desidido ang rehimeng 
Aquino na gamitin ang islogan 
ng karapatang-tao upang ipag- 
patuloy ang lansakan at siste- 
matikong paglabag sa karapa- 
tang-tao. Malinaw na gagamitin 
nito ang negosasyong pangka- 
payapaan sa NDFP at MILF bi- 
lang instrumento sa pana-pana- 
hong propaganda at para hadla- 
ngan ang kahilingan ng mama- 
mayan para sa mga saligang re- 
pormang panlipunan, pang-eko- 
nomya at pampulitika upang 
malutas ang mga ugat ng arma- 
dong tunggalian at mailatag 
ang batayan para sa makataru- 
ngan at matagalang kapayapa- 
an. Ang pinakamahalaga sa nga- 
yon para sa rehimeng Aquino ay 
palakasin ang mga pwersang mi- 
litar, pulis at paramilitar at ipa- 
kat sila laban sa mamamayan at 
mga rebolusyonaryong pwersa. 

Tatalas ang mga kontradik- 
syon sa pagitan ng sambaya- 
nang Pilipino at rehimeng Aqui- 
no. Magagalit ang mamamayan 
kay Aquino dahil sa di niya pag- 
tupad sa pangakong lutasin ang 
problema ng kahirapan sa pama- 
magitan ng pagsugpo sa korap- 
syon. Kung tutuusin ay kinukun- 
sinti ng rehimen ang mga ka- 
song korapsyon ng pangkating 
Arroyo at hinahayaan nito ang 
patuloy na pananalasa ng kati- 
walian. Hindi sapat ang sugpuin 
ang katiwalian para wakasan 
ang kahirapan. Kailangan ang 
hustisya at kaunlarang panlipu- 
nan sa pamamagitan ng pam- 
bansang industriyalisasyon at 
reporma sa lupa. Pero kontra rin 
si Aquino sa mga ito, tulad ng 
makikita sa mga kilos niya sa 


isyu ng Hacienda Luisita at sa 
mga pahayag at hakbang niyang 
pumupuri sa dayuhang pamumu- 
hunan at pumapabor sa imper- 
yalistang patakaran ng globali- 
sasyong neoliberal. 

Hindi matiis ng mamamayan 
ang sukdulang mga anyo ng 
pagsasamantala at pang-aapi. 
Higit kailanman, mas laganap at 
mas matindi ang diskuntentong 
panlipunan. Naghahanda para 
sa sama-samang pagkilos ang 
mga organisasyong masa ng 
anakpawis at mga panggitnang 
saray ng lipunan. Nagsimula 
nang sumiklab at nagbabadyang 
lumaganap ang mga welga at 
demonstrasyong masa. Nag-ii- 
bayo ang armadong rebolusyo- 
naryong pakikibaka. Naglulun- 
sad ang hukbong bayan ng higit 
kailanma'y mas maraming takti- 
kal na opensiba upang tupdin 
ang layuning sumulong mula es- 
tratehikong depensiba patu- 
ngong estratehikong pagkapatas 
sa loob ng limang taon. 

Habang lumalala ang krisis 
at nag-iibayo ang paglaban ng 
mamamayan, umiigting ang mga 
kontradiksyon sa hanay ng mga 
reaksyunaryo. Kumitid pang lalo 
ang pang-ekonomya at pampin- 
ansyang batayan para sa pagbi- 
bigayan ng mga reaksyunaryo. 
Tendensya ng mga naghaharing 
reaksyunaryong pinangunguna- 
han ni Aquino na solohin ang 
katas ng kapangyarihan. Natu- 
tulak ang mga reaksyunaryo sa 
oposisyon na ilantad ang korap- 
syon at iba pang krimen ng mga 
nasa kapangyarihan. Obligado 
silang batikusin ang naghaha- 
ring pangkatin para maagaw ang 
inisyatiba sa pulitika at mapag- 
handaan ang susunod na palig- 
sahang elektoral. 

Sa iba't ibang antas ng siste- 
mang pampulitika, ang magka- 
kalabang reaksyunaryo ay nag- 
tatayo ng kani-kanyang arma- 
dong lakas sa pamamagitan ng 
pag-aalaga ng mga paksyon sa 
militar at pulisya at pag-oorga- 
nisa ng sariling mga armadong 
badigard at pribadong ahen- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


syang panseguridad at mga yu- 
nit milisya. Bilang punong ku- 
mander ng hukbo ng gubyerno, 
nakalalamang si Aquino sa mga 
kalaban niya sa pulitika sa pag- 
gamit sa chain of command ng 
militar at pulisya at sa sarili ni- 
yang pribadong korporasyong 
panseguridad. Ngunit bulnerab- 
le ang rehimen sa pabagu-ba- 
gong hanayan ng mga armadong 
paksyon na nag-aagawan sa ka- 
pangyarihan at kurakot, laluna 
sa matatabang upisyal na pwes- 
to at mga kriminal na aktibidad. 

Walang anumang palatanda- 
an na magwawakas ang gera sa 
pagitan ng gubyerno sa Maynila 
at ng Moro Islamic Liberation 
Front (MILF) sa ilalim ng rehi- 
meng Aquino. Hinahabol ng re- 
himen at ng imperyalistang amo 
nito ang pagsuko ng MILF para 
masamantala at madambong ni- 
la ang likas na kayamanan ng lu- 
paing Bangsamoro sa Mindanao. 
Ngunit ayaw isuko ng MILF ang 
karapatan ng Bangsamoro sa 
pagpapasya-sa-sarili at sa kani- 
lang lupaing ninuno. 

Habang nagpapatuloy ang 
gera sa lupaing Bangsamoro, 
nababawasan ang mga pwersang 
militar na maaaring ipakat laban 
sa Bagong Hukbong Bayan. Ka- 
sabay nito, habang sumusulong 
ang digmang bayan sa buong Pi- 
lipinas, mas umiinam ang hina- 
harap ng MILF at Bangsamoro sa 
pagkakamit ng kanilang mga re- 
bolusyonaryong adhikain. Mula't 
mula ay kinikilala ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa at mama- 
mayang pinamumunuan ng Par- 
tido Komunista ng Pilipinas ang 
karapatan ng sambayanang Mo- 
ro sa pambansang pagpapasya- 
sa-sarili. May karapatan ang ma- 
mamayang Moro na humiwalay 
sa mapang-aping estado at 
magpasyang magkaroon ng aw- 
tonomya sa isang sentralisado o 
pederal na estadong hindi ma- 
pang-api. 

Tumatalas ang mga kontra- 
diksyon sa pagitan ng mga im- 
peryalistang US at sambayanang 
Pilipino sa bawat larangan-- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


ekonomya, pulitika, militar at 
kultura. Pinahigpit ng US ang 
saklot nito sa ekonomya ng Pili- 
pinas sa ilalim ng patakaran ng 
globalisasyong neoliberal. Ka- 
alinsabay, pinag-ibayo nito ang 
interbensyong militar sa ilalim 
ng patakaran nitong “pandaig- 
digang gera sa terrismo” at, sa 
partikular, sa ilalim ng Visiting 
Forces Agreement (VFA) at ng 
US Counterinsurgency Guide. Ga- 
mit ang iba't ibang sangkalan, 
naisakatuparan ng US ang per- 
manenteng pagbabase at pag- 
papakat ng mga pwersang mili- 
tar sa Pilipinas. Hayagang tuma- 
tayo ang mga upisyal militar ng 
US bilang mga boss ng mga pa- 
pet na pwersang Pilipino. 
Desidido ang US na pag-iba- 
yuhin ang interbensyong militar 
tungong gerang agresyon laban 
sa sambayanang Pilipino ha- 
bang lumalakas ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa patungong 
estratehikong pagkapatas. Ngu- 


nit nakasasama sa mga pwer- 
sang militar ng US ang lokal na 
krisis sa ekonomya at pinansya 
ng US, ang pagkahigop patungo 
sa mga kumunoy ng dalawang 
gerang agresyon at ang sobrang 
pagkabanat sa pakat nito sa 
ibang bansa. 

Ang posibilidad ng gerang 
agresyon ng US laban sa samba- 
yanang Pilipino ay mapaliliit sa 
pag-usbong ng marami pang ar- 
madong rebolusyon sa mundo at 
mga hakbanging diplomatiko na 
sumasamantala sa lumalaking 
mga kontradiksyon sa pagitan 
ng US at ilang bansa sa East 
Asia, tulad ng China at DPRK. 
Ngunit ang pinakamahalagang 
konsiderasyon ay ang natitipong 
makabuluhang lakas at karana- 
san ng mga rebolusyonaryong 
pwersa sanhi ng pagsusulong 
patungong estratehikong pagka- 
patas at ang napaghahandaang 
paglaban sa gerang agresyon ng 
US. 


III. Pinamumunuan ng Partido ang 


rebolusyon 


Mv na napamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ang rebolusyong Pilipino sa loob ng mahigit 42 taon mula 
nang itatag ito. Nagapi nito ang lahat ng militar na kampanyang 
panunupil na pinakawalan ng rehimeng Marcos para pigilin ang 
paglakas ng rebolusyon mula 1969 hanggang 1972 at ang 14 na ta- 
ong pasistang diktadura mula 1972 hanggang 1986: at pagkatapos, 
ang iba't ibang kampanya ng mga rehimeng sumunod kay Marcos 
mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. 


Sumulong ito mula maliit pa- 
laki at mula mahina palakas sa 
pamamagitan ng puspusang re- 
bolusyonaryong pakikibaka. Na- 
panday ito sa pakikipaglaban sa 
mga pwersang kaaway at naka- 
panaig ito sa malalaking hamon 
at kahirapan. Nagkamit ito ng 
mayamang karanasang mapag- 
hahalawan ng aral para maisu- 
long ang digmang bayan mula 
sa estratehikong depensiba tu- 
ngong estratehikong pagkapatas 
sa loob ng limang taon. 

Nagkamit ang Partido ng ma- 
lalaking tagumpay sa larangan 
ng ideolohiya, pulitika at orga- 
nisasyon. Naitaguyod, naipag- 


tanggol at naisulong nito ang 
Marxismo-Leninismo-Maoismo 
bilang teorya ng rebolusyonar- 
yong proletaryado. Nailapat nito 
ang naturang teorya sa kasaysa- 
yan at kalagayan ng Pilipinas 
upang tukuyin ang katangian ng 
lipunang Pilipino at itakda ang 
pangkalahatang linyang pampu- 
litika ng bagong demokratikong 
rebolusyon sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan. Tu- 
malima ito sa prinsipyo ng de- 
mokratikong sentralismo sa pag- 
tatayo ng organisasyong mala- 
lim na nakaugat sa masang 
anakpawis sa buong bansa. 
Nakapagpalakas at nakapag- 


7 


pakahusay ang Partido sa pamu- 
muno sa rebolusyon dahil ma- 
pagpasya at masikhay itong 
nagpundar ng sarili sa ideolohi- 
ya, pulitika at organisasyon. Re- 
gular at napapanahong nagsasa- 
gawa ng pagpupuna at pagpu- 
na-sa-sarili sa lahat ng organo 
at yunit para tukuyin at pangi- 
babawan ang mga kamalian at 
pagkukulang at para mapahusay 
ang paggawa at istilo ng pagga- 
wa. Kapag may nagagawang ma- 
yor na mga kamalian at pagku- 
kulang, ang mga nakatataas na 
organo ay nagsasagawa ng mga 
kampanyang pagwawasto na 
iba't iba ang saklaw at tagal. 
Sinimulan at pinamunuan ng 
Komite Sentral ng PKP ang Ika- 
lawang Dakilang Kilusang Pag- 
wawasto (IDKP) mula 1992 
hanggang 1998 na tumukoy, pu- 
muna, nagwaksi at nagwasto sa 
malalaking kamaliang Kaliwang 
oportunismo at Kanang oportu- 
nismo na ibinunga ng suhetibis- 
tang palagay na ang Pilipinas ay 
hindi na malapyudal. Ang mga 
Kaliwang oportunista na nagtu- 
lak ng linyang “estratehikong 
kontra-opensiba” at “insurek- 
syunismong lunsod” (Red Area- 
White Area, at iba pa) ay lumi- 
his sa estratehikong linya ng 
matagalang digmang bayan at 
puminsala sa baseng masa ng 
rebolusyonaryong kilusan. Ka- 
launan, nakisanib na sila sa mga 


8 


Kanang oportunistang natangay 
ng Gorbachovismo, Trotskyismo, 
liberalismong burges at iba 
pang tendensyang petiburges at 
pinakamaingay na nagtaguyod 
sa paglusaw sa Partido. 
Nanindigan ang Partido la- 
ban sa mga oportunista at nana- 
wagan itong muling pagtibayin 
ang mga saligang rebolusyonar- 
yong prinsipyo at iwasto ang 
mga pagkakamali. Hinarap at 
nagapi nito ang mga oportunis- 
ta sa lahat ng mayor na usapin 
at muli nitong ipinahayag ang 
puna at pagtatakwil sa moder- 
nong rebisyunismo sa harap ng 
garapal at ganap na panunum- 
balik ng kapitalismo sa mga 
bansang pinagharian ng mga re- 
bisyunista. Nilabanan nito ang 
mga ideya at patakarang kaug- 
nay ng opensibang pang-ideolo- 
hiya, pampulitika, pang-eko- 
nomya at militar ng US at mga 
kaalyado nito laban sa adhikain 
ng pambansang paglaya, de- 
mokrasya at sosyalismo. 
Pinanagot ng IDKP ang mga 
ayaw magwastong oportunista 
at taksil sa lansakang mga pag- 
kakamali sa ideolohiya at puliti- 
ka at sa mga krimeng ibinunsod 
ng mga hibang na kampanyang 
anti-impormer. Nabigo at nagapi 
nito ang pangwawasak ng mga 
oportunistang kalauna'y luman- 
tad bilang mga taksil at ispesyal 
na ahente ng kaaway. Pinag-iba- 


yo ang gawaing pang-ideolohi- 
ya. Sa puspusang pagsisikap, 
matagumpay na nabawi at napa- 
lawak ng Partido ang baseng 
masa sa kanayunan at kalunsu- 
ran. Ngunit may ilang aspeto at 
bahagi ng gawain na hindi na- 
bigyan ng maagap at kaukulang 
pansin hanggang matapos na 
ang IDKP. 

Nakapagpreserba at naka- 
pagpalakas ang Partido sa pina- 
kamasasahol na kalagayan. Nasa 
proseso pa lamang ito ng pagla- 
latag ng pundasyon nang ipataw 
ni Marcos ang pasistang dikta- 
dura at tangkain nitong durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan. 
Noong panahon ng unang rehi- 
meng Aquino, ang mga kampan- 
yang militar na tinaguriang 
Lambat Bitag ay sumabay sa 
mga oportunistang linyang umi- 
iral pa noon sa loob ng Partido. 
Ipinagpatuloy ng rehimeng Ra- 
mos at Estrada ang mga kam- 
panya ng panunupil habang 
nagtutuon ang Partido sa kilu- 
sang pagwawasto at pagbawi sa 
baseng masa. 

Halos sampung taong ipina- 
tupad ng rehimeng Arroyo ang 
Oplan Bantay Laya (OBL). Pina- 
kinabangan ng rebolusyonar- 
yong kilusan ang mga tagumpay 
na nakamit sa IDKP. Sa ilang re- 
hiyon, higit na lumakas ang mga 
rebolusyonaryong pwersang ki- 
nonsentrahan ng atake ng ka- 
away. Ang iba ay nakapagmanti- 
ni ng lakas para makabwelta sa 
armado at ligal na pakikibaka. 
May isang rehiyong nakalampas 
sa buong takbo ng OBL 1, ngu- 
nit humina naman kapwa sa ar- 
mado at mga ligal na anyo ng 
pakikibaka sa takbo ng OBL 2. 
Sa ilang rehiyon, lumaki ang re- 
bolusyonaryong kilusan dahil 
madalang ang pwersang militar 
ng kaaway bunga ng sobrang 
pagkabanat sa ibang lugar. 

Kahit noong ilunsad ng ka- 
away ang pinakamalulupit na 
kampanya ng panunupil militar, 
nagampanan ng Partido ang 
pang-ideolohiyang pagbubuo sa 
pamamagitan ng pagdaraos ng 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


mga kurso sa batayan, inter- 
medya at abanteng antas sa ma- 
raming lugar sa kanayunan at 
kalunsuran. Imposibleng mapi- 
gilan ng kaaway ang mga pang- 
ideolohiya at pampulitikang 
pag-aaral sa napakaraming lara- 
ngang gerilya, kabundukan, pri- 
badong tahanan, upisina at pa- 
aralan, bukod pa sa mga pag-aa- 
ral na idinadaos sa mga lara- 
ngang gerilyang kinokonsentra- 
han ng atake ng mga pwersa ng 
kaaway. 

Lubos ang pangangailangan 
ng Partido na magkaroon ng 
mga kadre at kasaping may sa- 
pat na antas ng teoretikong ka- 
alaman sa Marxismo-Leninismo- 
Maoismo. Sila ang nagsisilbing 
matibay na bag-as ng rebolu- 
syonaryong kilusan. Matitiyak 
ang mahabang buhay at mga ta- 
gumpay ng Partido at buong re- 
bolusyonaryong kilusan habang 
parami nang parami ang mga 
Marxista-Leninista-Maoista. 

Ang mga teoretiko at pam- 
pulitikang pag-aaral ay pinada- 
dali at pinabibilis ng pagkaka- 
salin ng mga klasikong akda at 
mga mayor na dokumento ng 
Partido sa iba't ibang wika sa Pi- 
lipinas, ng ligal na pagkakaroon 
ng mga kopyang nakaimprenta o 
digital, ng mga pinasimpleng 
materyales sa pag-aaral at pag- 
gamit ng mga anyong awdyo- 
biswal at mga ilustrasyong na- 
kaimprenta o digital. 

Tuluy-tuloy na isinulong ng 
Partido ang pangkalahatang li- 
nyang pampulitika ng demokra- 
tikong rebolusyon sa pamamagi- 
tan ng matagalang digmang ba- 
yan bilang tugon sa malakolo- 
nyal at malapyudal na kalagayan 
na hindi lamang nagpapatuloy 
kundi lumala at lumalim pa sa 
ilalim ng pamamayani ng globa- 
lisasyong neoliberal at pandaig- 
digang gerang terorista na iti- 
nutulak ng mga imperyalistang 
US. Napanghawakan ng Partido 
ang lahat ng mayor na usaping 
pampulitika, pang-ekonomya, 
panlipunan, pangkultura at mi- 
litar na kaugnay ng pangkalaha- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


tang linya ng rebolusyon. Ti- 
nunggali at nagapi nito ang 
mga tagapagtaguyod ng taha- 
sang kontrarebolusyon at repor- 
mismo. 

Puspusang pinukaw, inorga- 
nisa at pinakilos ng Partido ang 
iba't ibang seksyon ng masa pa- 
ra magsagawa ng iba't ibang 
anyo ng pakikibaka laban sa ka- 
salukuyang kaaway at buong 
naghaharing sistema. Patuloy 
na nagpupursigi at lumalaki ang 
kilusang masa kapwa sa kalun- 
suran at kanayunan. Lalaki pa 
ito nang walang kasimbilis ha- 
bang tinutugon nito ang mga 
kahilingan ng masa mismo at 
nagrerekrut ito ng mga kasapi 
ng mga organisasyong masa 
alinsunod sa mga madaling ma- 
intindihang konstitusyon at 
programa ng naturang mga or- 
ganisasyon. 

Walang magagawa ang ka- 
away para pigilan ang mga orga- 
nisasyong masa, lalupa't luma- 
lala ang pampulitika at pang- 
ekonomyang krisis ng naghaha- 
ring sistema. Ngunit may ilang 
organisasyong masa at alyan- 
sang humina hindi dahil sa mga 
kampanyang panunupil ng ka- 
away, kundi bunsod ng mga ka- 
malian at pagkukulang sa pamu- 
muno sa mga kinauukulang or- 
gano ng Partido. 

Ang kilusang masa ng mga 
manggagawa, magsasaka, kaba- 
taan, kababaihan, propesyunal 
at iba pang mamamayan ang pi- 
nagmumulan ng mga kasapi ng 
Partido at mga mandirigma ng 
BHB. Ito ang pwersang ginaga- 
mit ng masa mismo para ipaha- 
yag ang kanilang mga panga- 
ngailangan, kahilingan at hang- 
arin. Ito ang pwersang magaga- 
mit nila para ipundar at kilala- 
nin ang sarili nilang lakas. Ito 
rin ang pwersang magagamit 
para makapagbuo ng iba't ibang 
tipo ng alyansa. 

Ang BHB ay may 110 hang- 
gang 120 larangang gerilya na 
sumasaklaw sa makabuluhang 
mga bahagi ng 800 munisipali- 
dad sa 70 prubinsya. Pabagu- 


bago ang bilang ng mga lara- 
ngang gerilya dahil sa konsen- 
tradong mga atake ng kaaway 
na iba't iba ang tagal. Hindi ka- 
ya ng kaaway na magkonsentra 
ng atake sa mahigit 10% ng 
mga larangang gerilya sa bawat 
takdang panahon. 

Para mabigo at magapi ang 
mga konsentradong atake ng 
mga pwersang kaaway, ang BHB 
ay maaaring maglipat ng mga 
pwersa, mag-iwan ng mga yunit 
para ipako ang kaaway at mag- 
lunsad ng mga opensiba laban 
sa pinakamahihinang bahagi ng 
kaaway sa ibang lugar. Habang 
ang kaaway ay makapagkokon- 
sentra ng lakas sa wala pang 
10% ng Pilipinas, ang BHB ay 
makabubwelo sa mahigit 90%. 

Patuloy na isinasanib ng 
BHB ang rebolusyonaryong ar- 
madong pakikibaka sa tunay na 
reporma sa lupa at pagtatayo ng 
baseng masa at mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika. 
Hindi ito magagapi dahil dinu- 
durog nito ang burukratikong 
kapangyarihang militar ng esta- 
do, tinutugon nito ang kahili- 
ngan ng magsasaka para sa lupa 
at ipinatutupad nito ang repor- 
ma sa lupa bilang pangunahing 
sangkap ng demokratikong rebo- 
lusyon at dahil itinatayo nito 
ang demokratikong estadong 
bayan ng mga manggagawa, 
magsasaka at iba pang mama- 
mayan. 

Epektibong binubuklod ng 
National Democratic Front ang 
17 rebolusyonaryong pwersang 
kinabibilangan ng Partido, BHB 
at mga lihim na rebolusyonar- 
yong organisasyong masa ng 
mga manggagawa, magsasaka, 
pambansang minorya, kababai- 
han, kabataan, guro, propesyu- 
nal sa kalusugan, abugado, ala- 
gad ng agham at teknolohiya, 
manunulat at artista, mga taong 
simbahan at iba pang sektor. 
Nagkakaisang prente ito para sa 
armadong pakikibaka. Gayundin, 
inawtorisa ito ng lahat ng rebo- 
lusyonaryong pwersa na maki- 
pagnegosasyong pangkapayapa- 


9 


an sa reaksyunaryong gubyer- 
no. 

Tumatagal ang usapang 
pangkapayapaan dahil pilit 
itong ginagamit ng magkakasu- 
nod na reaksyunaryong rehimen 
para linlangin ang mamama- 
yan, pagwatak-watakin ang 
mga rebolusyonaryong pwersa 
at itulak ang NDFP sa pagsuko 
at pananahimik. Ngunit wasto 
at tuluy-tuloy na naigiit ng 
NDFP na dapat sundin ang ba- 
langkas na kasunduan, ang The 
Hague Joint Declaration, at da- 
pat resolbahin ang mga ugat ng 
armadong tunggalian sa pama- 
magitan ng mga repormang 
panlipunan, pang-ekonomya at 
pampulitika upang ilatag ang 
batayan para sa makatarungan 
at matagalang kapayapaan. 

Mainam para sa mamamayan 
at mga rebolusyonaryong pwer- 
sa ang deklarasyon ng Partido 
at NDFP na ang linya ng nego- 
sasyon para sa makatarungang 
kapayapaan ay hindi naiiba sa 
linya ng pakikibaka para sa 
pambansang kalayaan at de- 
mokrasya. Maaaring makamit 
ang makatarungang kapayapa- 
an sa sumusunod na kaparaa- 
nan: ganap na tagumpay ng ar- 
madong rebolusyon, pag-us- 
bong ng anti-imperyalistang 
gubyernong koalisyon o anti- 
imperyalistang alyansa at ka- 
sunduan sa tigil-putukan. 

Walang isa man sa mga po- 
sibilidad na ito ang madaling 
makamit, dahil walang lubay 
ang kaaway sa pagsisikap na 
durugin ang rebolusyonaryong 
kilusan ng mamamayan. Hindi 
binibitawan ng NDFP ang usa- 
pang pangkapayapaan, dahil 
nagbibigay ito ng pagkakataon 
para maipaliwanag ang progra- 
ma para sa demokratikong re- 
bolusyong bayan, makahimok 
ng mas marami pang kapanalig 
ng rebolusyon at maging bukas 
sa mga posibilidad na inihaha- 
in ng lumulubhang krisis ng 
naghaharing sistema at ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalis- 
ta. 


10 


IV. Mga bagong tungkuling panlaban 


| a tagumpay na may pambansa at pandaigdigang kabuluhan 
na naisulong ng Partido Komunista ng Pilipinas at sambaya- 
nang Pilipino ang bagong demokratikong rebolusyon sa pamama- 
gitan ng matagalang digmang bayan sa loob ng mahigit apat na 
dekada at sa proseso ay naigpawan nito ang pinakamababangis 


na kampanyang panunupil ng imperyalismong US at mga lokal na 


reaksyunaryong uri. 
Gumanap ng natatanging 
papel ang Partido sa paglalan- 
tad at pagtutol sa mga opensi- 
bang pang-ideolohiya, pampu- 
litika, pang-ekonomya, pang- 
kultura at militar ng US at iba 
pang imperyalistang kapangya- 
rihan na sinuhayan ng rebisyu- 
nistang pagkakanulo sa sosya- 
lismo. Mapanuri nitong napag- 
handaan ang pagpapaniba- 
gong-sigla ng mga pwersa ng 
pambansang pagpapalaya, de- 
mokrasya at sosyalismo bunga 
ng lumulubhang krisis ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalis- 
ta sa ilalim ng patakaran ng 
globalisasyong neoliberal. 
Mainam at nagpasya ang 
Partido na isulong ang digmang 
bayan mula estratehikong de- 
pensiba tungong estratehikong 
pagkapatas sa loob ng limang 
taon. Ang abot-tanaw na hina- 
harap ay pumukaw sa optimis- 
mo at lalong nagpasigla sa mga 
rebolusyonaryong pwer- 


N 


a M 
IN 


U 
z NHA 
WA GIA 


sa habang matagumpay nilang 
pinangingibabawan ang mati- 
tinding kahirapan at pagsubok 
na bunsod ng mabangis na Op- 
lan Bantay Laya ng kaaway, ka- 
gaya rin ng pananaig nila sa la- 
hat ng kahalintulad na kam- 
panyang kontra-insurhensya, at 
nag-udyok na sumulong at gu- 
mawa ng bagong igpaw sa paki- 
kibaka, na armado ng malalim 
na kapasyahan, mahahalagang 
aral at ibayong lakas. Sa udyok 
ng mga tagumpay na naipon sa 
mahigit 40 taon ng masugid na 
pakikibaka at nga mas mataas 
na bagong hamon, desidido ang 
kasapian ng Partido, mga yunit 
ng BHB at mga rebolusyonar- 
yong pwersa na itaas ang antas 
ng sinsin at kalidad ng kanilang 
pakikibaka, tupdin ang mga re- 
kisito, isakatuparan ang mga 
kinakailangang gawain at isu- 
long ang digmang bayan. Dapat 
samantalahin 

ng Partido ang 

mainam na ka- 

lagayang likha 
ng krisis ng 
pandaigdigang 
sistemang kapi- 
talista para 
im magrebolu- 
syon. Dapat 
nitong harapin 
at gapiin ang 
Y pakana ng ka- 
ki away para duru- 
gin ang arma- 

m dong 7 rebolu- 
” syon sa Pilipi- 
nas. Dapat ito 
gumawa ng ma- 
lalaking pagsu- 
long sa pagtu- 


| YY pad sa mga mi- 
la NG nimithing pam- 
Wu bansa at panli- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


punang paglaya ng mamama- 
yan. 

May ilang rekisitong dapat 
tupdin upang maisulong ang 
digmang bayan. Dapat nating 
gawing malinaw ang mga tung- 
kuling nararapat gawin upang 
matupad ang naturang mga reki- 
sito. 

1. Dapat mapangahas na 
magpalawak ang Partido nang 
hindi nagpapapasok ng kahit 
isang di kanais-nais. Dapat 
itong magpalaki ng kasapian tu- 
ngo sa antas na magkakaroon ng 
isang sangay ng Partido sa ma- 
yorya ng mga barangay at sa ba- 
wat kumpanya ng BHB at may 
mga grupo ng Partido sa iba't 
ibang antas ng organisasyong 
masa at mga institusyon. Dapat 
itong makapagrekrut ng mga ka- 
sapi ng Partido mula sa mga or- 
ganisasyong masa sa kalunsuran 
at kanayunan, gayundin mula sa 
mga yunit ng BHB. 

Ang pangunahing pinagmu- 
mulan ng mga rekrut sa Partido 
ay ang rebolusyonaryong kilu- 
sang masa. Ang mga organisa- 
syong masa ng mga manggaga- 
wa, magsasaka, pambansang 
minorya, maralitang tagalunsod, 
kababaihan, kabataan, migran- 
te, propesyunal at iba pa ay da- 
pat di hamak na mauna sa Parti- 
do sa pagrerekrut ng kani-kani- 
lang kasapi mula sa masang di 
organisado. Ang pagrerekrut ay 
maaaring gawin nang marami- 
han, dahil sapat na para maging 
kasapi ang isang rekrut ang pag- 
tanggap sa konstitusyon at 
programa ng organisasyong ma- 
sang may makabayan at progre- 
sibong katangian. Ang mga ka- 
saping narerekrut ay dadaan sa 
pangkalahatan at ispesyal na 
kursong masa para mapalalim 
ang kanilang pag-unawa, pagta- 
lima at paninindigan sa pam- 
bansa at demokratikong adhika- 
in. Maisasagawa ang mabilis na 
pagpapalawak ng kasapian lalu- 
na kapag nangunguna ang mga 
organisasyong masang ito sa 
mga kampanyang propaganda at 
maramihang pagpapakilos sa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


mamamayan para ipaglaban ang 
mga kagyat at pangmatagalang 
hangarin nila. 

Madaling lalawak ang Partido 
kapag mabilis na lumalaki ang 
mga organisasyong masa. Bini- 
bigyang-prayoridad nito ang 
pagrerekrut sa pinakasulong na 
mga aktibista sa bawat takdang 
panahon. Sinumang naninirahan 
sa Pilipinas na di kukulangin sa 
18 taong gulang na tatanggap 
sa Konstitusyon at Programa ng 
Partido ay kwalipikado na bilang 
kandidatong kasapi. Sa panahon 
ng pagiging kandidato, ang rek- 
rut ay binibigyan ng batayang 
kurso ng Partido at may mga ka- 
rapatang katulad ng sa ganap na 
kasapi maliban sa karapatang 
bumoto. 

Anim na buwan ang panahon 
ng kandidatura para sa mga 
manggagawa at magsasaka, 
isang taon para sa mga mula sa 
petiburgesya: at dalawang taon 
para sa panggitnang burgesya. 
Ang mga kasapi ng Kabataang 
Makabayan Liga ng Kabataang 
Komunista ay awtomatikong na- 
giging ganap na kasapi ng Parti- 
do oras na tumuntong sa edad 
na 18 anyos, basta't nakatapos 
na sila ng batayang kurso ng 
Partido. 

Dapat ipatupad ng Partido 
ang mga prubisyon ng Konstitu- 
syon ukol sa pagsapi sa Partido. 
Dapat iwaksi ang anumang pala- 
gay na may iba pang tuntunin at 
pamantayan labas sa isinasaad 
ng Konstitusyon. Dapat iwasto 
ang malaon nang pagpapabaya 
at pagkaantala ng pag-aangat 
ng mga kandidatong kasapi tu- 
ngo sa pagiging ganap na kasa- 
pi. Ang mga kandidatong kasapi 
ay dapat maagap na mabigyan 
ng batayang kurso ng Partido, 
mabigyan ng gawain at iangat 
sa pagiging ganap na kasapi 
oras na matapos nila ang pana- 
hon ng kandidatura. 

Matapos maging ganap na 
kasapi ang kandidatong kasapi, 
dapat na niyang makuha ang in- 
termedya at mas matataas pang 
kurso ng Partido sa lalong ma- 


daling panahon. Ang isang ga- 
nap na kasapi ay inaasahang 
maging higit na inspirado at 
mas aktibo sa pagganap ng mga 
tungkulin sa loob ng Partido at 
rebolusyonaryong kilusang masa 
o sa anumang yunit ng hukbong 
bayan. 

Lahat ng organo ng Partido 
ay dapat tuluy-tuloy na magsa- 
gawa ng mga pagtatasa at pag- 
lalagom ng kanilang mga kara- 
nasan para tukuyin ang kanilang 
mga kalakasan at kahinaan at 
magbalangkas ng mga bagong 
plano para sa kanilang gawain. 
Dapat obligahin ng Komite Sen- 
tral ng Partido ang lahat ng Ko- 
miteng Rehiyon, Komisyon at 
mga katulad na namumunong 
organo na gumawa ng mga ulat 
at rekomendasyon ukol sa kata- 
yuan ng mga rebolusyonaryong 
pwersa sa kani-kanilang erya o 
linya ng gawain, alamin sa kani- 
la ang mga kalakasan at kahina- 
an nila at gabayan sila para ma- 
paunlad pa ang kanilang mga 
kalakasan at pangibabawan ang 
kanilang mga kahinaan. Dapat 
obligahin ang malalakas at mau- 
unlad na rehiyon na tulungan 
ang mas mahihina sa pagdarag- 
dag ng mga kadre at rekurso pa- 
ra mapalakas ang Partido, ang 
hukbong bayan at mga organi- 
sasyong masa ng mamamayan at 
ang nagkakaisang prente. Dapat 
alamin ng bawat nakatataas na 
organo sa mga nakapailalim na 
organo kung anu-ano ang kani- 
lang kalakasan at kahinaan at 
anu-ano ang mga kamalian at 
pagkukulang ng pamumuno, ga- 
yundin ang epekto ng mga kam- 
panyang panunupil ng kaaway 
at ang ugnayan ng mga suheti- 
bong pwersa at mga sirkumstan- 
sya. 

2. Dapat atasan ng Partido 
ang BHB na magparami ng 
pultaym na mandirigma. Ba- 
wat ganap na larangang gerilya 
ay dapat magtaglay ng kabuu- 
ang lakas na di bababa sa isang 
kumpanya. Dapat itong umunlad 
nang yugtu-yugto mula sa pani- 
mulang yunit na ipinakat mula 


11 


sa isang dati nang larangang ge- 
rilya. Ang pagpapaunlad ng la- 
rangang gerilya ay nangangalila- 
ngan ng pagsasanib ng rebolu- 
syonaryong armadong pakikiba- 
ka, rebolusyong agraryo at pag- 
tatayo ng baseng masa at mga 
organo ng kapangyarihang pam- 
pulitika sa pamumuno ng Parti- 
do. 

Natitiyak ang pamumuno ng 
Partido sa BHB sa pamamagitan 
ng pagbabalangkas ng Komite 
Sentral at Komisyong Militar ng 
mga estratehikong patakaran at 
plano batay sa mga ulat at reko- 
mendasyon mula sa ibaba at 
pagkatapos ay paglalabas ng 
mga atas sa Pambansang Ku- 
mand sa Operasyon ng BHB. Sa 
bawat antas ng kumand ay may 
kagawarang pampulitika at 
upisyal pampulitika para mag- 
mantini ng tambalang pamumu- 
no sa kumander na humahawak 
sa patnugutan at mga opera- 
syong militar. Bawat kumpanya 
o platun ay may sangay ng Par- 
tido at bawat iskwad ay may 
grupo ng Partido. 

Dapat paramihin ang mga 
yunit ng BHB sa pamamagitan 
ng paglaban sa mga pwersang 
kaaway at pagsamsam sa kani- 
lang mga armas. Mga laban la- 
mang na kayang ipagtagumpay 
ang dapat ilunsad ng mga yunit 
ng BHB. Ginagawa nila ito sa 
pamamagitan ng pagkokonsen- 
tra ng sapat na lakas para man- 
lipol ng pwersa ng kaaway, ga- 
mit ang mga elementong tulad 
ng sorpresa, paborableng tereyn 
at mainam na kundisyon. Dapat 
nilang bigyan ng prayoridad ang 
mga labang panlipol sa anyo ng 
mga ambus at reyd. Ang ibig na- 
ting sabihin sa paglipol ay ang 
paggamit ng armadong pwersa 
sa pag-aagaw ng kakayahang lu- 
maban ng mga yunit ng kaaway, 
ngunit magaan namang tinatra- 
to ang mga bihag matapos si- 
lang madisarmahan o mawalan 
ng kakayahang lumaban. 

Ang mga taktika ng paglipol 
ay dapat tuwangan ng mga tak- 
tika ng atrisyon sa tiyak na ka- 


12 


pinsalaan ng kaaway. Ang BHB 
ay dapat magsanay mula sa ha- 
nay ng mga pultaym na mandi- 
rigma at milisya ng mga ispesyal 
na tim sa paniktik, isnayping, 
paggawa at paggamit ng mga 
pasabog na command-detonated 
at iba pang paraan, sa layuning 
manira ng mga umaandar o na- 
kaparadang sasakyang ginaga- 
mit sa pagbibiyahe ng mga tau- 
hang militar, sandata, gasolina 
at iba pang kagamitang pandig- 
ma, gayundin ng mga imbakan 
ng mga ito. 

Dapat pagbawalan, alisan ng 
kakayahan o lansagin ang mga 
empresang hindi sumusunod sa 
mga tuntunin at regulasyon ng 
demokratikong gubyernong ba- 
yan, bumabalewala at lumala- 
bag sa kagalingan at interes ng 
mamamayan, at gumagawa ng 
mga mapang-abuso at antago- 
nistikong hakbang laban sa ma- 
mamayan. Kabilang dito yaong 
mga sangkot sa mapangwasak 
na malakihang pagtotroso, pag- 
mimina at mga plantasyong 
pang-eksport: pandarambong sa 
mga rekursong di na mapapali- 
tan: sumisira sa kalikasan at 
nang-aagaw ng lupa mula sa re- 
porma sa lupa. Ang mga pwer- 
sang militar at ahensyang pan- 
seguridad na nagbibigay-protek- 
syon sa mga empresang ito ay 
target para sa anihilasyon ng 
hukbong bayan. 

Bilang usapin ng rebolusyo- 
naryong batas at hustisya, ang 
mga nagkasala ng pagpatay at 
iba pang krimen laban sa mama- 
mayan at mga rebolusyonaryong 
pwersa, kabilang ang paglabag 
sa karapatang-tao at pandaram- 
bong, ay dapat arestuhin ng 
hukbong bayan at milisya, im- 
bestigahan ng tagausig ng ba- 
yan at litisin ng hukumang ba- 
yan. Ang gayong mga kriminal 
ay dapat gamitan ng kinakaila- 
ngang pwersa ng mga yunit na 
aaresto kung sila ay armado at 
mapanganib, ayaw magpaaresto 
o protektado ng mga badigard 
at mga yunit ng reaksyunaryong 
militar at pulis. 


Dapat gamitin ng BHB ang 
mga taktika ng konsentrasyon 
upang maipagtagumpay ang 
mga taktikal na opensiba laban 
sa target na mga yunit ng ka- 
away. Ngunit dapat din itong 
magbantay laban sa kaaway na 
gumagamit ng gayon ding mga 
taktika ng konsentrasyon. Kapag 
may mas malakas na pwersang 
kaaway na dumarating at nagha- 
hanap ng laban at nagsakatupa- 
ran ng planong okupahin ang 
lugar, larangang gerilya man o 
bahagi nito, dapat maging han- 
da ang BHB na gamitin ang mga 
taktika ng pag-ilag o paglipat 
upang umiwas na mapasubo sa 
dehadong katayuan, maghintay 
ng ibang pagkakataon at lumi- 
pat sa mas nakalalamang na pu- 
sisyon para makapagsagawa ng 
kontra-opensiba sa ibang pag- 
kakataon sa lokasyon kung saan 
mahina ang kaaway. Kapag nag- 
kakampo ang mga pwersang ka- 
away, dapat silang bulabugin at 
dulutan ng pinsala ng BHB at 
hanapan ng oportunidad na ma- 
kalipol ng yunit o elemento ng 
kaaway na lumalabas sa kampo. 

Dapat gamitin ng BHB ang 
mga taktika ng dispersal para 
sumaklaw ng malawak na erya 
para sa gawaing masa at mag- 
paunlad ng malawak na lambat 
ng mga organisasyong masa, yu- 
nit pananggol at milisya laban 
sa kaaway. Sa isang larangang 
gerilya, ang BHB ay dapat la- 
ging nagmamantini ng isang re- 
latibong konsentradong yunit 
(hal., isang platun) at mga rela- 
tibong nakakalat na mga yunit 
(hal., dalawang platun na maa- 
aring hatiin sa mga iskwad at 
mga tim pampropaganda). 

Ang BHB ay makapagsasaga- 
wa lamang ng masinsin at mala- 
ganap na pakikidigmang gerilya 
at pleksibleng makagagamit sa 
mga taktika ng konsentrasyon, 
pagpapalipat-lipat at dispersal 
kung mayroon itong papalawak 
at papalalim na baseng masa. 
Ang masang magsasaka ay la- 
ging handang pasapiin sa huk- 
bong bayan ang pinakamahuhu- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


say nilang anak. Sila ang akti- 
bong base at di masasaid na ba- 
lon ng mga Pulang mandirigma 
at rekurso para sa armadong re- 
bolusyon, dahil ang BHB ang 
kasangkapan nila para matupad 
ang kahilingan nila para sa lupa 
at maganap ang kanilang pang- 
ekonomya, panlipunan at pam- 
pulitikang paglaya. 

Dapat isulong ng BHB ang 
pagtatayo at pagpapaunlad ng 
mga organisasyong masa ng 
mga manggagawa, magsasaka, 
kabataan, kababaihan, aktibis- 
tang pangkultura at iba pang 
sektor ng mamamayan sa mga 
lokalidad. Dapat itong tumulong 
sa pagtatayo ng mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika. Sa 
simula, ang mga ito ay mga hi- 
nirang na komite ng mamama- 
yan, at kalauna'y ihahalal ng 
mga kinatawan ng mga organi- 
sasyong masa o ng buong pama- 
yanan. Dapat sistematikong 
magpakat ang Partido ng mga 
aktibistang masa mula sa kalun- 
suran patungo sa kanayunan pa- 
ra matuto sila sa masang magsa- 
saka, maglingkod sa mga pama- 
yanang magsasaka at kalauna'y 
sumapi sa hukbong bayan. Ma- 
higpit na kinakailangan ang 
mga kadre at kasapi ng Partido 
mula sa hanay ng mga mangga- 
gawa at kabataang nakapag-aral 
para sa pagpapalakas ng huk- 
bong bayan at Partido sa kana- 
yunan. 

3. Dapat palakasin ng Par- 
tido ang saligang alyansa ng 
uring manggagawa at magsa- 
saka. Ito ang kumbinasyon ng 
namumunong pwersa at pangu- 
nahing pwersa ng bagong demo- 
kratikong rebolusyon. Sa pama- 
magitan ng Partido bilang aban- 
teng destakamento, ang uring 
manggagawa ang namumunong 
pwersa dahil ginagabayan nito 
ang kasalukuyang direksyon ng 
rebolusyon patungo sa sosyalis- 
tang hinaharap. Ang uring mag- 
sasaka ang pangunahing pwer- 
sa, dahil ito ang pinakamalaking 
uring pinagsasamantalahan at 
ang pakikibaka nito para sa lupa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2010 


ay siyang pangunahing sangkap 
ng demokratikong rebolusyon. 
Ang proletaryado at uring 
magsasaka ay bumubuo sa mahi- 
git 90% ng mamamayan. Ang 
kanilang kumbinasyon ay hindi 
maisasaisantabi at mapagpasya 
sa pagtatagumpay ng bagong 
demokratikong rebolusyon. 

Dapat kabigin ng saligang 
alyansang manggagawa-magsa- 
saka ang petiburgesyang lunsod 
bilang alyado upang mabuo ang 
alyansa ng mga progresibong 
pwersa. Ang National Democrat- 
ic Front ang pinakamainam na 
ekspresyon at pinakakonsolida- 
dong lihim na alyansa ng mga 
manggagawa, magsasaka at pe- 
tiburgesyang lunsod. Dapat pa 
itong palakasin. Ang petiburge- 
syang lunsod ay maliit na baha- 
gi ng lipunang Pilipino at siyang 
bumubuo sa mababang bahagi 
ng burgesya. Dumaranas ito ng 
isang antas ng pang-aapi at 
pagsasamantala at maaari itong 
makabig para mag-ambag ng ka- 
kayahan at impluwensya sa re- 
bolusyon. 

Dapat pang kabigin ng Parti- 
do ang panggitnang burgesya 
para makipagtulungan sa alyan- 
sa ng mga progresibong pwersa 
at maging aktibo sa isang por- 
mal o di pormal na alyansa ng 
mga patriyotikong pwersa na in- 
teresadong palakasin ang anti- 
imperyalista at demokratikong 
kilusan ng buong sambayanan. 
Ang panggitnang burgesya ay 
interesado sa pambansang in- 
dustriyalisasyon at nakatintindi 
sa reporma sa lupa bilang para- 
an para mapabwelo sa kapital, 
mapalawak ang lokal na pamili- 
han at mapagkunan ng pagkain 
at hilaw na materyales para sa 
industriya. Ang alyansa ng mga 
patriyotikong pwersa ay intere- 
sado sa pag-usbong ng anti-im- 
peryalista at demokratikong 
gubyerno. 

Dapat maging bukas ang Par- 
tido sa pinakamalawak na posib- 
leng alyansa, na kabibilangan 
ng mga reaksyunaryong pwer- 
sang kontra sa kaaway na pina- 


kareaksyunaryo at pinakasunud- 
sunuran sa mga imperyalista. 
Ang mga reaksyunaryo ay pansa- 
mantala at di maaasahang mga 
alyado. Sumasali sila sa alyansa 
dahil sa pansariling interes at 
kiling sila sa pag-atake sa rebo- 
lusyon oras na mapwesto sila sa 
poder. Ngunit kailangan ang pa- 
kikipag-alyansa sa kanila para 
maihiwalay at madurog ang ka- 
away. Kaugnay ng pinakamala- 
wak na posibleng alyansa, dapat 
imantini ng Partido ang kasarin- 
lan at inisyatiba nito at dapat 
itong umani ng pakinabang para 
sa rebolusyonaryong kilusan 
mula sa mga tunggalian ng mga 
reaksyunaryo at magpundar ng 
lakas para sa kalauna'y maibag- 
sak ang buong naghaharing sis- 
tema. 

Sa kasaysayan ng ating Par- 
tido, ang reaksyunaryong pwer- 
sang itinuturing na kaaway ay 
ang naghaharing pangkatin. 
Ngunit hindi nagsasara ang Par- 
tido sa posibilidad ng anti-im- 
peryalistang pakikipag-alyansa 
at tigil-putukan sa isang rehi- 
meng nasa poder na pumupusi- 
syong anti-imperyalista at de- 
mokratiko. Ang negosasyong 
pangkapayapaan ng GRP at 
NDFP ay itinuturing nitong pa- 
raan para himukin at bigyang- 
daan ang paglitaw ng isang 
gubyerno ng pambansang pag- 
kakaisa laban sa mga imperya- 
lista at mga pusakal nilang pa- 
pet. 

Hangga't walang posibilidad 
na lumitaw ang gayong gubyer- 
no, dapat gawin ng Partido at 
sambayanang Pilipino ang lahat 
para isulong ang bagong demo- 
kratikong rebolusyon sa pama- 
magitan ng digmang bayan. Ma- 
tapos tayong sumulong mula es- 
tratehikong depensiba tungong 
estratehikong pagkapatas, ang 
tungkulin natin ay ganap na 
paunlarin ang estratehikong 
pagkapatas hanggang mahinog 
na ang kalagayan para sa pag- 
agaw sa kapangyarihan sa bu- 
ong bansa sa pamamagitan ng 
estratehikong opensiba. AB 


13 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2010 
www. philippinerevolution. net 


Tupdin ang mga rekisito para sa 
pagsulong ng digmang bayan mula 
estratehikong depensiba patungong 
estratehikong pagkapatas 


Mensahe ng Komite Sentral la estratehikong depensiba patungong estratehi- 
ng Partido Komunista ng Pilipinas kong pagkapatas ang digmang bayan para sa 
pambansang kalayaan at demokrasya laban sa im- 
pinagdiriwang natin ang ika-42 anibersaryo peryalismong US at mga lokal na nagsasamanta- 
I ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipi- lang uri. 
nas sa teoretikong gabay ng Marxismo-Leni- Nagpupugay kami sa lahat ng kadre at kasapi 
nismo-Maoismo sa pamamagitan ng pagpapaniba- 
go ng ating kapasyahang tupdin ang mga nila sa Partido sa ideolohiya, 
pampulitika at iba pang mai F pulitika at organisasyon, sa 
rekisito upang r 7 fi matagumpay nilang pamu- 
isulong mu- f muno sa Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB), National Demo- 
cratic Front of the Philippines 
(NDFP), mga organisasyong 
masa, mga organo ng kapang- 
i yarihang pampulitika at sa ma- 
YA 3 lawak na masa ng sambayanan, 
ol sa pangingibabaw sa Oplan 
Bantay Laya I at II ng rehi- 
meng US-Arroyo at pag-iipon 
ng lahatang-panig na lakas 
para labanan at gapiin ang 
mga kampanyang panunupil na 
inilulunsad ng rehimeng US- 
Aquino. 
NG IDPYY Ang lumalalang krisis ng pan- 
"apa PU AO a. 4 daigdigang kapitalismo at ng sis- 
4 pi NA) temang malakolonyal at mala- 
pyudal ay nagbibigay sa atin 
ng mainam na kalagayan para 
lalong mapalakas ang mga suhe- 
tibong pwersa ng rebolusyon at 
maisulong nang yugtu-yugto 
ang digmang bayan. Walang ka- 
kayahan ang mga naghaharing 
uri ng malalaking kumprador at 
panginoong maylupa na lutas- 
in ang krisis at pinalalala pa 
nga nila ito bunga ng kanilang 
pangangayupapa sa dayuhang 


ng Partido sa pagpapalakas 


227 


Ps 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


